Cl 
CARCHARORION 


DAN 


— 


Farn Marwolaeth. 


; “Gy 





CAERFYRDDIN: 
ARGRAPHWYD GAN JOHN ROSB, ARGRAPHYDD, 


YN HEOL-AWST,—M,DCO,XCII. 














—I.— 


TE y galon, tra ma> gwelydd, 

Mawr yn rhannu oddi wrth garennydd, 
Tad a mam, a phlant a phriod, 

Brawd a chwaer a phob cydnabod, 

Yn dihoeni wrthi hunan, 

Mewn oer gilfach, neu gul ibach yn gwael wban, 
Heb ddim goleu, tân na gwely, 

Na dim moddion, na da ddynion i'w diddanu. 

—II.— 


'Trom y galon tra mae'n gweled 
Cwm'ni atgas diras diriaid, 
A'u drwg gilwg gyd â'u gilydd, 
Yn dir boeni rhyw rai beunydd ; 
Rhai digasog ffyrnig creulon, 
Fel yn Uffern, yma yw'r gethern roir yn gaethion, 
Mewn gwedd ac anian, iaith a gweithred, 
Yn rhai salw, o'r un ddelw a charn o ddiawlaid. 


—III.— 


Trom ein calon, tra maen clywed, 
Screch y ddôr yn gwicho 'n ddiriaid 
'Tristb yw clywed trwst y clouon, 
Vn cau drysau'r muriau mawrion ; 
Dadwrdd lingcau heyrn yn tingcio, 
Ydyw'r clychau a llais main tenau sy yma'n tiwnio ; 
Griddfan cwyn ac oer och neidiau, : 
Fyth breswylia'n holl anniddan hyll anneddau ! 


—IV.— 


'Trom y galon tra mae goleu 
I rai nabod ein hwynebau, 
Waith llu sy'n cyrchu i mewn i'r carchar 
Bob dydd o rannau pell o'r ddaear, 


[ 3 ] 


Er cael mewn cyffes Wa hynod, 

Faint yn ffiaidd yn ein buchedd wnaem o bechod ; 
Pan addefom, llawer adyn, 

Sy'n lle tosturio, yn ein gwawdio, 'n union gwed'yn. 


Ut 


Trom y galon ira mae gwylwyr 
Dewr yn cadw'r pyrth yn gywir, 
Maith fesurau'r r muriau mawrion 
Wna'r gwr a'u gwelo'n oer.ei galon: 
A ei drengu, rhaid cyn dringo 
Y fath uwchder, gael rhyw sgeler hlr ysgolion ; 
Ac amhosibl fyth ì i gaeth ddyn, 
Gwthied fynno, allu treiddio, byllau trwyddyn. 
AU o ped 


T'rom yw'r galon tra' mae'r gwely 
'N wlyb o danaf, heb ei dannu ; 
Ar dwsw o wellt heb un di lledyn 
Rhwng fy moli a'r pridd melyn, 
Gyd a'r hwyr, mewn cell annifyr 
Dan gadwynau â mawrion didau heyrn y'm dodir ; 
Heb neb drwy'r nos, o fewn i'r cyntedd, 
Rhag fy marw, yma o'u galw, a ry ymgeledd. 


—VII.— 


Dymnma driniaeth wael druenus, 
I un a gas ei fagu'n foethus ; 
Yr wyf fi yn agos i wallgofi 
Wrth wel'd y newid byd ddaeth immi ; 
Mynnai fy rhieni mwynaf, 
Roi bob amser, wely tyner diwael tanaf, 
A'r man yr awn imewn rhyw anhwyl, 
Cawn le cynnes i fi ym mynwes fy mam anwyl. 

VIII 


A Z 














[A4] 
—VIII.— 


Gan wasgfa gofid, yn lle cysgu, 
'Tynnu ngwallt yr wyf. a gwylltu ; 
Mynych dreiglo, a thywallt dagrau, 
Wrth wel'd y lle a wnais i'n gartre' ; 
Yno rhwyfo dwylo a berrau, 
I gael torri, ac i dynnu 'm hocr gadwynau : 
Ond yn ol gwingo'm traed i'w herbyn. 
A bod yn llonydd—mewn egwydydd mae'n hwy 
gwed'yn 
CA 


Côf am oriau dyddiau diddan 
A boreu mebyd bâr i'm wban ! 
Yn y gwanwyn blodau gwynion, 
A ddarparent rawnwin purion ! 
Ond pan gododd gwynt ac oerfel 
Y dail a'r blodau ei gyd a wiwai gyd â'r awel, ì 
Ac yn groes i'r hên obeithion, | 
'Nawr y dygant, er mawr soriant, rawnwin surion. | 

de | | 

Trom yw calon wirion waraidd, | 
Pawb o'n ceraint mwyn caruaidd, 

Sy gan gwilydd llym a galar 
Ur a Theln rhodio'r ddaear î | 
Darfu'n lan, o fewn eu hannedd, 
Am bob diddig Gân, a miwsic, gwên a maswedd ; 
Mewn oer henaint mae'n rhieni 
Yn cydwylo, 'nawr dan gwyno erioed ein geni, 
—XI.— 
Chwi Dadau mwynion os dymunwch, 
Y doniau goreu i'r plant a gerwch, 
Er y byd, O! nac arbedwch 
Eu ceryddu mewn careiddwch ! Distriwyd 


—————— — — — 





[BJ 
Distriwyd llawer trwy dosturi, 
Eich plant na yrrwch trwy'ch tirionwch í'r treuni ; 
Achub llawer llangc anhywaeth 
Gwyllt penhoyden, y mae'r wialen rhag marwolaeth. 


—XII.— 


Dysgwch ddeddfau'r Arglwydd iddynt, 
Ymbiliwch arnynt, gweddiwch drostynt, 
Arferwch i ryw waith yn foren, 
Gwiliwch rhag rhoi gormod gwylau, 
Swydd o'i dilyn wella'r iechyd, 
Sobra ffyliaid, ac a'u gwared rhag seguryd : 
Deddfau glan ac ofn yr Arglwydd, 
Yn yr enaid, fyth ai gwared rhag pob gwradwydd. 
—XIII.— 
Blentyn ynfyd, cais drugaredd, 
T'th rieni rho anrhydedd, 
Tra f'ech blentyn dilyn d'alwad, 
Ac adnebydd ddydd d'ymweliad ; 
Oni throi wrth lais d'athrawon, 
I gael perffaith iechydwriaeth eurwych dirion, 
F'allai gwelir dithau'n bruddaidd 
Mewn carchardy yn difaru am d'oferedd ! 
—XIV.— 
Ofer ydyw i un fwriadu 
Yn ei galon, fyth i gelu 
Gymmaint oll a wnelo o gamwedd 
A ffoi rhag teimlo dwylo dialedd.; 
Ym mhen amser, daw'r hen ddrygau 
Wnawd mewn twllwch a dirgelwch oll i'r goleu, 
Wedi rowndio 'r byd i'r Jndia, 
Bydd cosp, er rofyn o hir ddilyn, siwr o ddala. ŵy 
XVI. 








[6] 
XV. 

Nid yw'r ustus mawr a'r tystion, 

Nid yw'r gwyr a'r gynau duon, 

Nid yw'r siryf llym ei soriant, 

Nid yw'r arfog wyr a'i gardant, 

Ond rhyw nodau dychrynadwy, 

A chysgodau o ofidiau mwy ofnadwy 

'R Sessiwn olaf, pan bydd Iesu 

Mewn mawrhydi, ac heb wyrni yn ein barnu. 


—XVI.— 


Y mae'r baich trwm mawr o bechod, 
Âr fy soddi lawr i'r gwaelod, 
Daw ngweithredodd erchyll duon, 
Yn y t'w'llwch fel ellyllon, 
Dros y gaer a thrwy'r parwydydd, 
O flaen fy llygaid, oll i'w gweled, o'r hylla 'u gilydd ; 
A'r sarph cydwybod, rhwng fy nwyfron, 
Saetha wenwyn ei du golyn hyd y galon. 
—XVII.— 
Os hapia rywbryd, i'm gael heppian, 
Ni phar yr hîn ond ennyd fechan, 
Rhyw freuddwydion hyll arswydus, 
A wna 'nghwsg i'n flin brawychus ; 
Rhedeg weithiau'r ydwy i ngwaetha, 
Drwy goed a chreigydd, rhag fy nialydd sy ar fy nala ; 
Myn'd rhwng miloedd yn rhwym eilwaith, 
Tan lesmeirio, a mawr wylo, i'm marwolaeth. 
—XVIII,— 
Trom yw'r galon tra mae'r golwg 
Ar y gelyn garwa ei gilwg! 
Yr angau dewr a'i lifrau duon, 
Wna i'r dewra a'i gwelo dorri ei galon : 


Nid 














LYM 
Nid all un câr na chyfaill mwynaidd 
Gynnorthwyo pan y delo poenau a dialedd ! 
I b'le trown pan codo 'storom, 
Ac erchylldod, y diwrnod mawr du arnom ? 


CG 


O does cyfaill fo'n ein cofio 
Yn deisyfu gwel'd ein safio, 
Y rhai nesaf o'n perth nasau 
Hyd nod brodyr ofna'n bradau ; 
Rhoddi tostur farn marwolaeth, 
Ar lofruddion mawr a lladron mae'r llywodraeth ; 
Er diogelu i ddeiliaid ffyddlon, 
Eu bywydau, a'u meddiannau, mewn modd union. 


—XX.— 


Ofer disgwyl help o'r bryniau, 
Nac o liaws y mynyddau ! 
Ni rydd SIOR sy fawr ei soriant, 
Un addewid o faddeuant 
Y mae'r gyfraith bur yn bwrw 
R' adyn lleddffol edifeiriol fyn'd i farw, 


. Br dwys wban nid oes obaith, 


Gael gan honno, gwedi e digio, gadwedigaeth. 
—XXI,.— 

Arglwydd graslon, tirion, tyred, 

O'm gerwi'n gyflwr yma i'm gwared, 

'['or y rhwymau a'r clymmau a'r cloyon, 

Sy'n dyn gul am dan y galon ; 

Er bod dynion, am ei bechod 

Mawr anafus a duwarthus wedi wrthod, 

Dyro i'r gwaela eriod d'ymgeledd, 

A chael gweled dôr agored i'th drugaredd. ar 








(81 

—XXII.— 
Mae hanesion i, Manasselì, 

O ryw fan fel lle 'r wyf finnau, 

Er ei gamwedd gael dy gymmod, 

A'i ryddhau o'r baich o bechod : 

Y gwaed dywelltais waedda-am ddialedd ; 

Gwaed yr lesu, sy'n eirioli am drngaredd ; 

Gwrando O Dad ar ei eiriolaeth, 

Pan bwy i'n marw,—a mawr elw fydd marwolaeth. 


TERFYN. 


[DAVID DAVIS, Castell Hywel aí canodd]. 





N O'PB'T:A D; 
Yn 1906, pryd yr adargraffodd Mr J. D. Lewis, .Llan- 
1818, ac a'i galwodd yn ail argraffiad, nig6edd Cân 1792 $m 


u” Ŵ 


yn wybyddus hyd nes daeth copi i'r Llyfrgell Gened- Afr 


ohoni. Gan ei bod yn gwahaniaethu oddiwrth Cân (541, 
I818 a 1906, tybiais y gallai fod yn dderbyniol gan a, / 
lawer gael y Gân fel 'y ddaeth o'r argraffwasg gyntaf. ?na€ 
c , 
Gelwir hon yn ail argraffiad o'r Gân:17g2. a 
JOHN' DAVIES, “fg 
(Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth). 


Adargraphwyd hon gan John Davies (Ieu)., trwy ganiatad -y Owwa$ 
Mri. D. Jones a'i Feibion. Caerfyrddin, a : 


1993. Wn 
e4, 


laethol yn r921,., O'r copi prin yna, trwy ganiatad-$yy” | 
Mr. John Ballinger, C.B.E:, M.A., cafwyd gwawl-lun o 4£4/'| 






















dyssul yr Hen Gân a argraffwyd gan Z. B. Morris yn pe$; | 





| 
Ŵ 





